GWOBR Y BARDD. 


Beth ydyw ?— 
“* Cadair ” neu ““ Goron,” eisteddfod ?— 
“€ Coron ?”' A. “* Chadair eisteddfod ” ?— 
Hwyl anîarwoldeb naw diwrnod y Wasg ?— 
Moliant y ““ beirniaid” ?— 
Gwên y syml lygaid ? — 
Gwg y “* doctoriaid” ?— 
Anair y glêr eiddigenaid i'w dasg ?— 
Prinder darllenwyr?— 
Dirmyg “* arweinwyr” ?— 
Anghof “ gwladgarwyr” ?— 
Angladd a bedd Efengylwyr di Basg ?— 
Hynyua?—igyd? 
Iê: amwy: 
Ca heulwen nef hud— 
Haf a dydd hwy,— 
Eosiaid ganolnos i'w suoi bêr hun, 
A breuddwyd am fywyd a cheinder a dyn 
Yn heulo'n nhangnefedd 
Haf o gynghanedd â gwir sydd erioed 
Yn dyfod i'w oed, — 
Breuddwyd y gwêl ynddo ymhellach 
Drwy niwl byd a bôd,— 
Breuddwyd y clyw yniido'n graffach 
Esmwythgan “* Y Rhôd” ,— 
Breuddwyd y câr ynddo'n burach 
Wir mwy sydd i ddod,— 
Breuddwyd y dring drwyddo'n llonnach 
At gamp uwch ei nôd,— 
Breuddwyd â'i sblander yn ddiluw 
Hyd henfyd ei olwg a'i glyw, 
Yntau'n yr eurlli'n ieuengdduw 
Mewn breuddwyd yn dechreu byw. 
* *. * * * 


“ Yng ngwynfyd ei galon breuddwydiodd y 
bardd,” 


A gwynfyd ei freuddwyd yw ei wobr hardd. 
Ifano, 





